


જાગૃત ઉજાગર 


ઉ સં. ર૦૦૬ 9 શ્રાવણ વદ -૫ 9 તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ 9 શનિવાર 


સર્વેને જય લક્ષ્મીનારાયણ. 
સર્વે કોટડા (જ) લક્ષ્મીનારાયણ સમાજ સનાતન સભ્યશ્રીઓ ને જણાવવાનું કે શ્રાવણમાસ માં 
આવતા આપણા ધાર્મિક તહેવારો નીચે જણાવવા મુજબ ના છે. 
શનિવાર ૦૮/૦૮/ર૦૨૦૨ શ્રાવણ વદ પાંચમ, નાગ પાચમ તથા આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનો પાટોત્સવ.... (૨)તારીખ ૦૯/૦૮/૨૦૨૦ છઠ પડતર દિવસ. (ધોકો) 
સોમવાર તારીખ૧૦/ ૦૮/૨૦૨૦ શ્રાવણ વદ છઠ રાધણ છઠ. (૪)મગળવાર તારીખ 
૧૧/૦૮//૨૦૨૦ શ્રાવણ વદ સાતમના શીતળા સાતમ. (પ)બુધવાર તારીખ ૧ ૨ /૮ /૨૦૨૦ શ્રાવણ 
વદ આઠમ. જન્માષ્ટમી. (કાર્યક્રમ સરકારી આદેશ મુજબ મનાવવામા આવશે.) 
વાર્ષિક લવાજમ તારીખ ૧૧/૦૮/ ૨૦૨૦ અને ૧૨/૦૮/ ૨૦૨૦ મંગળવાર અને બુધવાર ના 
સ્વિકારવામાં આવશે. 
ખાસ નોંધ લઈ સહકાર આપશો :- 9 શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સમાજ. 
9 શ્રી કોટડા(જ) કડવા પાટીદાર સમાજ. 9 શ્રી ઉમિયામાતાજી મિત્ર મડળ. 
શ્રી કોટડા (જ) પાટીદાર યુવક મંડળ. તેમજ શ્રી કોટડા(જ) પાટીદાર મહિલા મંડળના માત્ર 
હોદેદારો. .... 
આપ સર્વેને તારીખ ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ શ્રાવણ વદ પાચમ આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન ના પાટોત્સવ પ્રસંગે સવારના ૮:૩૦ કલાકે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર મધે ધર્મ ધજા બદલાવી 
ત્યારબાદ આરતી નું આયોજન રાખેલ છે. આ પ્રસંગમાં સર્વે સરકારશ્રીના આદેશનું પાલન કરી 
સોશિયલ કૈજટ્ટટષ્ઠી અને માસક પહેરવા નુ પાલન કરી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા વિનતી. 
6 પ્રમુખશ્રીઃ- બાબુલાલ લખમશીભાઈ બાથાણી. 9 મત્રીશ્રીઃ- રમેશચદ્ર જીવરાજભાઈ નાયાણી. 


આવનારા દિવસો મા જન્માષ્ટમી, ગણેશ ચોથ થી લઈને નવરાત્રી જેવા તહેવારોની ભરમાર 
રહેશે. અને વાર તહેવારોમા સેકડો લોકોની ભીડ જમા થવાની શક્યતાઓ છે જ અને તેને લઈ ફરી 
કોરોના સક્રમણમાં વધારો ના થાય તે માટે ગુજરાત સરકારદ્ધારા ચાલુ વર્ષેએક પણ તહેવાર ઉજવવા પર 
પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. 

વડોદરાની મુલાકાતે આવેલા ગૃહરાજય મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યુ કે, "સરકારે 
જન્માષ્ટમીના સમયે ગુજરાતભરમાં લાગતા તમામ મેળાઓ પર પણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. સાર્વજનિક 
ગણેશ ઉત્સવ થશે નહીં. લોકો ઘરે જ ગણેશજીની મૂર્તિ બેસાડી શકે છે. ઘરે જ ડોલમાં લોકોએ મૂર્તિનું 
વિસર્જન કરવુ પડશે. નદી દરિયા કિનારે જવાશે નહીં. રાજયભરમાં સાતમ આઠમ ના તહેવારો, 
મોહરમના તાજીયા, ભાદરવી પૂનમ, તહેવારોમાં આયોજિત લોક મેળા, આરોગ્ય કેમ્પો, તરણેતરનો 
મેળો જેવા કોઈ આયોજન કરી શકાશે નહીં. 

ગૃહ રાજ્યમત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા.. અહીં ગૃહરાજય 
મત્રી પ્રદીપ સિંહ જાડેજાએ મુખ્યમત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને ૪ વર્ષ પૂરા કરવા બદલ આપ્યા 
અભિનંદન આપ્યા હતા. તેઓએ કહ્યુ કે, આગામી દિવસોમાં આવી રહેલા તહેવારોને લઈ વિવિધ 
મડળના આગેવાનોએ સરકારને રજૂઆત કરી હતી. કોરોનાને લઈ તહેવારો પર પ્રતિબધ લગાવવા 
રજૂઆત કરી હતી. કોરોના સક્રમણમાં વધારો ના થાય તે માટે આ નિર્ણય લેવાયો છે. 


કોરોનાવાયરસ હવે ભક્તો અને ભગવાન વચ્ચે વિલન બની રહ્યો હોય એવુ લાગે છે. કોરોના 
સક્રમણ ને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ દ્રારકાધીશનું જગતમદિર જન્માષ્ટમીએ બધ રાખવાનો 
આદેશ તત્રે જારી કર્યોછે 

હાલ કોરોના કાળમા જન્માષ્ટમી પર ભક્તોની ભારે ભીડની અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. આથી જ કોઈ 
ખતરો ન લેવા માગતા પ્રશાસને ગુજરાતનુ દ્વારકાધીશ મદિર જન્માષ્ટમી ના ૧૦ ઓગસ્ટથી ૧૩ 
ઓગસ્ટ સુધી દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ રાખવાનું નક્કી કર્યું છે. જો કે ધાર્મિક વિધિઓ પરપરા મુજબ 
પૂજારીઓ દ્વારા ચાલુ રાખવામાં આવશે. જેનો લાભ ભક્તો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન દર્શન કરી લઈ શકશે. 

આ અંગેનો ઔપચારિક હુકમ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા, રોગચાળાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને 
જારી કરવામાં આવ્યો છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ મહોત્સવ (જન્માષ્ટમી) ૧૨ 
ઓગસ્ટે અને ૧૩ઓગસ્ટે ૧.૫ લાખ થી વધુ લોકોને દ્વારકાધીશ મદિરની મુલાકાતે આવી શકે છે. જયા 
સામાજિક દુરીનુ પાલન શક્ય બનશે નહીં . તેમજ રોગના વાયરસ વધુ ફેલાવાનો ભય રહેલો છે. આ 
ઉપરાત, ૧૫ ઓગસ્ટ, પારસી પતેતી અને શુક્રવાર પછીના અઠવાડિયાના અતમા , લાંબી રજા હોવાને 


કારણે મુલાકાતીઓનો ઘસારો વધી શકે છે. તેથી કોવિડ -૧૯ રોગચાળાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં 
રાખીને મુલાકાતીઓ માટે ૧૦ થી ૧૩ઓગસ્ટદરમિયાન મદિરની અંદર પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ રહેશે. 


$00॥0:112 1/08. : 4-91 78018 77774, 4-91 77189 77774. 





21165 11001111104111628690111.0011 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત 
“સનાતન ધમં પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


રામ જન્મભૂમિ ના શિલાન્યાસ પ્રસગે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી એ કયુ વૃક્ષ વાવ્યું હતુ...?? 
એ વૃક્ષ નુ નામ જણાવો... 
સાચો જવાબ : પારિજાત 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ શુભમ શાતિલાલ રાવાણી - ઓતુર, ૮૬૯૦૦૩૯૫૧૧૩ 


"હાર નહીં માનુગા, રાર નહીં ઠાનુંગા, કાલ કે કપાલ પે લીખતા મીટાતા હું, ગીત નયા ગાતા હું." 
આ કવિતા ભારતના કયા વડાપ્રધાને લખી છે...?? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧ ર વાગ્યા સુધીમાં 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 


આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 














ગિસ તરહ સૂર્ય પવગણ વહેતા હૈ, સંવેવબા 
વગ્રુખા વગે ગન્ન વેતી કૈં, ઘુષ્પ સહેવ મહઠવગ્તા 
રહતા કૈ, ૩સી તરક યહ ગબ્મતિબ, ગ્રાપવે૦ 
તિણ્હરતિબ, હરપતવે»ત્િણ્નાંમતનય હો 
ળા ડઊાયુષ્ખાન વાતવગ વીર તુન્ઠે પપિતામઠી 
1! શ્રીમતી જઞાંતાલેબ રવગીમાર્ડ વાગડીયા ણવ 
પર્િવારગબો તથા પનાતામહી શ્રીમતી 
વાતવાર્ફ મભ્રાળગીમાર્ડ તેગ્ણશરાળી ણવ 
પગર્િવારગળોં વગે ગોરસે હિતીયગ૦બ્મતિબપર 
હૅચ્સારેગ્રાશિર્વાત ! 









ક ન સજા 
ક ઝૂ ખર. 





કેરળમા અકસ્માત ઃ એર ઇન્ડિયાનુ વિમાન રનવે પર ક્રેશ થયું; ૧૯૧ મુસાફરો સવાર હતા 
બે પાયલોટ ના મોત નિપજ્યા છે 


કેરળમાં વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, એર ઇન્ડિયાનું 
વિમાન કેરળના કોઝિકોડ એરપોર્ટપર રન-વે પર ક્રેશ થયું હતુ. જેના કારણે મોટો અકસ્માત જોવા મળ્યો 
છે. વિમાન રનવે પર લપસી પડ્યા બાદ વિમાન ક્રેશ થઈને બે ભાગમા ભાગી પડ્યું હતુ. પ્રાપ્ત માહિતી 
અનુસાર વિમાનમાં દુબઈના ૧૯૧ લોકો સવાર હતા. અકસ્માત સમયે બધા મુસાફરો સવાર હતા. 


અકસ્માત બાદ રાહત અને બચાવ માટે ટીમો આવી પહોચી છે. ફાયર બ્રિગેડ અને એમ્બ્યુલન્સ 
વાહનો ઘટના સ્થળે હાજર છે. આ અકસ્માતમા ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. માહિતી અનુસાર, આ 
ફ્લાઇટનો ફ્લાઇટ નંબર આઈએક્સ ૧૩૪૪ છે. વિમાન દુબઈથી સાજે ૪.૪૫ વાગ્યે ઉડાન ભરીને 
આવ્યું હતુ. એવુ કહેવામા આવ્યું હતુ કે વિમાન સાજે ૭.૪૧ વાગ્યે ઉતરતી વખતે રનવે પરથી સરકી 
ગયો હતો અને ખીણમાં પડી ગયુ હતું. ઘાયલો અને મૃતકોની સખ્યા અગે હાલમાં કોઈ પુષ્ટિ થયેલ 
માહિતી મળી નથી. 


